જાગૃત ઉજાગર 


ફાગણ વદ -૯ 


સં-૨૦૮૦ | 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
(હૈેદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) દ્વારા ઉમિયાધામ, 
મેડચલ મધ્યે નૂતન ઉમા પાર્વતી ભવન નું વાસ્તુ 
હવન ગત સોમવાર તા. 01 એપ્રિલ 2024 ના. 
રોજ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.સવારના 
7:00 કલાક થી વાસ્તુ હવન શ્રી ગણેશ સ્થાપના 
સાથે શરૂઆત કરવામાં આવેલ. 


દક્ષિણ ભારતના પ્રખ્યાત બિદરના 
દિક્ષિત મહારાજ દ્વારા વિધી વિધાન સાથે 
ભવનનું વાસ્તુ હવન કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો હતો. 
દાતાઓના વરદહસ્તે પુજા અર્ચના કર્યા બાદ 


વાસ્તુહવન ના અંતમાં સંગીતના સથવારે પ્રથમ 
શ્રી ગણેશની આરતી કર્યા બાદ શ્રી ઉમિયા માં 
ની આરતી કરવામાં આવેલ, જેમાં ઉપસ્થિત સર્વે 
ભક્તજનોએ. પોત પોતાના સ્થાને ઉભા રહી 
અંતરાત્માં સાથે ગાતા ગાતા પ્રભુલીન થઈ ગયા. 
હતા. 


ત્યાર બાદ બધાએ વારા ફરતી પુજા 


આજે બુધવારે (૦૩, એપ્રિલ) ના રોજ 
તાઇવાનમાં 7.5 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. 
ભૂકંપના આંચકા જાપાન અને ફિલિપાઈન્સમાં 
પણ અનુભવાયા હતા. તાઈવાનના ફાયર 
વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચાર લાકોના મોત 
થયા છે. ૫૦ લોકો ઘાયલ થયા છે. તાઈવાનની 
હવામાન એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, પૂર્વ 
તાઈવાનના હુલિએન શહેરમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો. 


| તા.૦૩-૦૪-૨૦૨૪ 


| બુધવાર 


પાઠના દર્શન કરી પ્રસાદ લીધા બાદ સમાજ 
તરફથી બપોરના મહાપ્રસાદ લીધા બાદ છુટા 
પડ્યા હતાં. આ અતિથિ ગૃહમાં 30 જેવા 
આધુનિક સુવિધા સાથે /€ અને ફર્નિચર 
સહિત સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા આવેલ છે. 
ઉતાર માટે ત્રણ સિતારા હોટલ જેવી સુવિધા 
દર્શનાર્થીઓ ને લાભ મળશે. એવું નિર્માણ અને 
આયોજન સિકંદરાબાદ સમાજ દ્વારા ઉભું 


કરવામાં આવેલ છે. એની સાથે પરિસરમાં નાના 
છોકરાઓને રમવા માટે બાલ વાટીકા તેમજ 
આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે હાલમાં એક નાના પ્રમાણમાં 
ગૌશાળા પણ ઉભી કરવામાં આવેલ છે. 


તેનું કેન્દ્ર ધરતીથી ૩૪ કિલોમીટર નીચે હતું. ફિ. 


ભારતીય સમય અનુસાર સવારે ૫.૩૦ વાગ્યે 
ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ઘણી 
ઇમારતો ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી, લેન્ડ સ્લાઈડ 
પણ થયું હતું. ઘણા આફ્ટરશોક્સ પણ આવ્યા છે. 
તેમાંથી સૌથી તેજ 6.5ની તીવ્રતાનો આફ્ટરશોક 
હતો. 

ભૂકંપનું કેન્દ્ર પૂર્વ તાઈવાનના હુલિએન 
શહેરમાં હતું. તાઈવાનના સેન્ટ્રલ વેધર બ્યુરોના 


જણાવ્યા અનુસાર, ૨પ વર્ષમાં તાઈવાનમાં આવેલો આ સૌથી ખતરનાક ભૂકંપ છે. આ પહેલાં 
૧૯૯૯માં ૭.૧ ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. ત્યારે બે હજારથી વધુ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. 


જાપાત 


. ે ન ૧ ક ૧ 

રિંગ આફ ફાયરમા આવલુ છ 

જાપાન ભૂકંપ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે. અહીં 
ભૂકંપ આવતા રહે છે, કારણ કે તે બે ટેક્ટોનિક 
પ્લેટના જંક્શનની નજીક આવેલું છે. ઇશિકાવા પ્રાન્ત, 
જ્યાં ધરતીકંપ આવ્યો હતો, મહાસાગરની ચારેય 
તરફ સિસ્મિક ફોલ્ટ લાઇનની ઘોડાના નાળના 
આકારની શ્રેણી- તે રિંગ ઓફ ફાયરની નજીક આવેલું 
છે. 


રિંગઓફ ફાયર એ એક એવો વિસ્તાર છે 
જ્યાં મહાસાગરીય ટેક્ટોનિક પ્લેટો ખંડીય પ્લેટો સાથે 
અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જ્યારે આ પ્લેટો એકબીજા સાથે 
અથડાય છે, ત્યારે ભૂકંપ આવે છે. તેમની અસરને 
કારણે જ સુનામી આવે છે અને જ્વાળામુખી પણ 
ફાટી નીકળે છે.વિશ્વના ૯૦% ભૂકંપ આ રિંગ ઓફ 
ફાયરમાં આવે છે. આ વિસ્તાર 40 હજાર 
કિલોમીટરમાં ફેલાયેલો છે. દુનિયામાં જેટલા સક્રિય 
જ્વાળામુખી છે, તેમાંથી ૭૫% આ પ્રદેશમાં છે. ૧૫ 
દેશો-જાપાન, રશિયા, ફિલિપાઈન્સ, ઈન્ડોનેશિયા, 
ન્યુઝીલેન્ડ, એન્ટાર્કટિકા, કેનેડા, અમેરિકા, મેક્સિકો, 
ગ્વાટેમાલા, કોસ્ટા રિકા, પેરુ, એક્વાડોર, ચિલી, 
બોલિવિયા રિંગ ઓફ ફાયર માં આવે છે.. 


ભૂકંપ શા માટે આવે છે? 

આપણી પૃથ્વીની સપાટી મુખ્યત્વે ૦૭ 
મોટી અને ઘણી નાની-નાની ટેક્ટોનિક પ્લેટોથી 
બનેલી છે. આ પ્લેટ્સ સતત તરતી રહે છે અને 
ક્યારેક એકબીજા સાથે ટકરાય છે. ટકરાવાથી 
ઘણી વખત પ્લેટોના ખૂણાઓ વળી જાય છે અને 
જ્યારે ખૂબ દબાણ હોય છે, ત્યારે આ પ્લેટો 
તૂટવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં, નીચેથી 
નીકળતી ઊર્જા બહાર નીકળવાનો માર્ગ શોધે છે 
અને આ ડિસ્ટર્બન્સ બાદ ભૂકંપ આવે 
છે.દુનિયામાં દર વર્ષે ૨૦ હજાર ભૂકંપ આવે છે 
દર વર્ષે દુનિયામાં અનેક ભૂકંપ આવે છે, પરંતુ 
એની તીવ્રતા ઓછી હોય છે. નેશનલ અર્થક્વેક 
ઈન્ફર્મેશન સેન્ટર દર વર્ષે લગભગ ર૨ હજાર 
ભૂકંપ નોંધે છે. એમાંથી ૧૦૦ ભૂકંપ એવા હોય 
છે, જેમાં વધુ નુકસાન થાય છે. ભૂકંપ થોડીક 
સેકન્ડ કે થોડી મિનિટો સુધી રહે છે. ઇતિહાસમાં 
સૌથી લાંબો સમય ચાલતો ભૂકંપ હિન્દ 
મહાસાગરમાં ૨૦૦૪ માં આવ્યો હતો. આ 
ભૂકંપ ૧૦ મિનિટ સુધી રહ્યો હતો. 


પ્રાધાપર (મુજ શ્રી લક્ષ્મીતારાયણ કચ્છ કડધા 
પાટીઘર સતાતતસમાજ ધાપિંકોત્સવતી ઉજવણી 


શ્રી કકપા લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન 
સમાજ માધાપર (ભુજ) સમાજની સ્થાપના ને 
એક વર્ષ પુર્ણ થતાં વાર્ષિકોત્સવની ઉજવણી 
તાઃ૩૧/૦૩/૨૦૨૪ ને રવિવારના રોજ 
કરવામાં આવેલ. જેમાં ધર્મ સભાનું આયોજન 


અને માત્રૃસંસ્થાના પ્રમુખશ્રીઓ 
દ્વારા સમાજને આશિર્વચન અને 
કુશળ માર્ગદર્શન આપ્યું.. 
ધર્મ સભાના વક્તા શ્રી 
સ્વામી પ્રદીપ્તાનંદ સરસ્વતીજી (શ્રી 
દક્ષિણામૂર્તિ ટ્રસ્ટ માધાપર) અને 
અતિથી વિશેષ હંસરાજભાઇ 
દેવજીભાઈ ધોળુ - પ્રમુખશ્રી ઉમિય। 
માતાજી સંસ્થાન વાંઢાય 
ગંગારામભાઈ રામાણી - પ્રમુખશ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન 
સંસ્કારધામ દેશલપર તથા સમસ્ત સનાતન 
સમાજ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવેલ અને 
રાત્રે સમૂહ ભોજન કર્યા બાદ ઉત્સવને પુર્ણ 
કરવામાં આવ્યો હતો. 


સાહેલી તાં પ્રમુખપદે પાટીદાર રશ્મિબેત ચૌડાણતી સપથ વિધિ 


નરેશભાઇ ચૌહાણ સક્રિય અને 
ઉમદા કર્મઠ વ્યક્તિત્વ. જેઓ યુવાસંઘ માં યુવા 
મંડળ થી રીજીયન થી સેન્ટ્રલ ટીમ સુધી દરેક 
પદ ધર્મ અદા કરી પોતાના કર્મઠ ભાવ ની 
પ્રતીતિ કરાવી છે.. ૬007 નોલેજ કાર્નિવલ માં 
તેઓ સ્ટેજ પર પરદા પાછલ ની ઉત્તમ સેવા 
કરી સ્ટેજ ને નિખારવા નો કઠિન પ્રયાસ કરી. 
સફળ રહ્યા છે.. 

જયાંટ્સ ગ્રુપ ભુજનાં લીડર પદે 
તેમના સહજીવન સાથીદાર ની નિમણુક ને તેઓ 
સાચેજ લાયકાત મુજબ કાર્ય સોંપણી કરવામાં 
આવી છે.. તેઓ સફળ થશે અને સહુને વીર 
તાળીઓ નાં ગડગડાટ સાથે બિરદાવવા નો 
પ્રભાવ તેઓ દાખવી શકશે અને ભુજ જાયન્ટ 
ગ્રુપનુંનામપણ ઉજાગર કરશે 


જાયન્ટ ગ્રુપ ઓફ ભુજ સમગ્ર 
ગુજરાત નું સહુથી સક્રિય ટીમ સાથે નું ગ્રુપ છે. 
અનેક કાર્યકરો દ્વારા તે હવે વિશાળ કાર્ય કરનાર 


સંગઠન બન્યું છે અને સમગ્ર ગુજરાત માં બેસ્ટ 
ગ્રુપ સંચાલન વહીવટ અને લીડર ડેવલપમેન્ટ નાં 
એવોર્ડ થી નવાજવામાં આવેલ છે. જે ભુજ ની 
શાન સાથે ની ઈમેજ ઊભી કરી છે.. 

જેમાં ગત રોજ સાહેલી શપથવિધિ 
કાર્યક્રમમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સમાજ 
ભુજ ના શ્રીમતી રશ્મીબેન ચૌહાણ, જાયન્ટ ગ્રુપ 
ઓફ ભુજ ૨૦૨૪ ના સાહેલી ના પ્રમુખ પદે 
વરણી કરવામાં આવેલ છે. જે અખિલ ભારતીય 
ચૌહાણ પરિવારના મંત્રી પદે સેવા આપનાર 
અને યુવાસંઘ નાં સક્રિય કાર્યકર નરેશભાઈ 
મા ના ધર્મપત્ની ની વરણી કરવામાં આવેલ 


આ પ્રસંગ માં કચ્છ અને મોરબી 
સાંસદ ગુજરાત ભાજપ મહામંત્રીશ્રી 
વિનોદભાઈ ચાવડાની ઉપસ્થિત રહેલ, તથા 
શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર ભુજ સમાજના 
પ્રમુખ ગંગારામભાઈ રામાણી, મહિલા મંડળ 
ભુજ રીનાબેન ચૌહાણ, યુવા મંડળ ભુજના 
નરોત્તમભાઈ પોકાર તથા જાયન્ટ્સ પરિવારના 
ઓફિસરો તથા જાયન્ટ પરિવારની સહેલી 
બહેનો હાજર રહેલ.. 

જાયન્ટ ગ્રુપ માં આથી પહેલાં સ્વર્ગીય 
માવજીભાઈ ભગત, લક્ષ્મણભાઈ માવાણી, 
કિરીટ ભગત અને શાંતિલાલ ભગત જેવા પદ 
પર સેવા આપી જાયન્ટ ગ્રુપ નાં સંગઠન ને રોશન 
કરવામાં આવ્યું છે... કાર ડડ 


હિમતતગર મહિલા મંડળ દ્વારા આતંદોત્સવતું આયોજત 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ 
સનાતન મહિલા મંડળ હિંમતનગર દ્વારા 
આયોજીત અને યુવક મંડળ સમર્થિત તા- 
31/03/2024 ને રવિવારના ખાણીપીણી અને 
વેપાર/ગૃહ ઉદ્યોગ સ્ટોલ થકી સમાજની 
બહેનોએ પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ જાતે બનાવેલી 
વાનગીઓ તેની રસોઈ કળા પ્રસ્તુત કરેલ 
તેમજ આજના મલ્ટીનેશન કંપનીના હરીફાઈ 
યુગ સામે સંઘર્ષ સાથે કપરાકાળ માં પણ 
આત્મનિર્ભર અને પગભર થવાના સંકલ્પ સાથે 
અનુસરણીય મહિલા પ્રવૃત્તિને ગૃહ ઉદ્યોગના 


સ્ટોલો થકી રજૂકરવામાં આવેલ. 
બાલનગરી આનંદ મેળામાં 
સમાજના નાના બાળકોએ અવનવી રાઇડસ નો. 


નિશુલ્ક ભરપૂર આનંદ માણ્યો.ભવ્યતાથી ભવ્ય 
અને અભૂતપૂર્વ સફળતા સાથે ઉજવેલ 
આનંદોત્સવ માં પધારીને સહભાગી થવા બદલ 
સમાજના તમામ સનાતનની પરિવારોનું સાચા 
હૃદયથી આભાર પ્રગટકરીએ છીએ. 

ઉપરોક્ત આનંદોત્સવ ના મુખ્ય 
સહયોગી દાતા શ્રીમતી ભૂમિકાબેન જાનેશભાઈ 
વાસાણી પરિવારે મંગલ પ્રાર્થના અને દીપ 
પ્રાગટ્ય સાથેના તેમના હસ્તે કાર્યક્રમ શુભારંભ 


કરવા તેમજ હેડ કાર્યક્રમમાં સહયોગી 
ડન દાન આપવા બદલ તેમજ કાર્યક્રમ 
માટે સુવિધા યુક્ત વિશાળ સ્થળ 
આપવા બદલ રાધે ડેવલોપર્સ ગ્રુપનો. 
સાચા હૃદયથી આભાર પ્રગટ કરીએ 
ર છીએ.ઉપરોક્ત આનંદોત્સવ માં 
સમાજના યુવક મંડળે અમોને ખડે 
પત પગે સેવા આપવા બદલ તેમજ 
સમાજ વડીલોના સમર્થન માટે તેમજ 
મારા મહિલા મંડળની કારોબારી 
તેમજ સમાજની તમામ બહેનોના મળેલ 
સઃ માટે સાચા હૃદયથી આભાર માનીએ 
છીઃ 


મહિલા મંડળ હિંમતનગર 
પ્રમુખશ્રીઃ- ચંદ્રિકાબેન ચોપડા 
મંત્રીઃ-નીતાબેન સુરાણી 

યુવક મંડળ હિંમતનગર 
પ્રમુખશ્રીઃ- સુરેશભાઈ ભોજાણી 
મંત્રીઃ-બ્રિજેશ પોકાર 

શ્રી સમાજ હિંમતનગર 


| 500 ૫૫૦.: 1438 


3108.:491 7801877774, 391 7718977774 | 11158111 01ત111[281111:8(01॥11.201॥ 


બપોરના 3 :00 કલાકે આગામી 13 થી 15 
એપ્રિલ 2024 ના રોજ શ્રી ઉમિયા માતાજી 
મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના આયોજન ની. 
સમીક્ષા મિટિંગ સમાજના પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ 
પ્રેમજી ગોરાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને બપોરના 3 
:00 કલાકે ઉમિયાધામ, મેડચલ મધ્યે નૂતન ઉમા 
પાર્વતીભવન ના અન્નપૂર્ણા હોલમાં રાખવામાં 
આવી હતી. 

જેમાં આયોજન સમિતિના ચેરમેન 
કરમશીભાઈ ડાહ્યાભાઈ પાંચાણી ની 
આગેવાનીમાં (36) જેવી વિવિધ સમિતિઓની 


ત્યાર સુધીની તૈયારી અને આગળની 
તિવિધિઓ નું આંકલન કરવામાં આવેલ. જે 
મિતિના કાર્યમાં અધુરાસ હતી તેની નોધ 
મિતિની ટીમને જરૂરી માર્ગદર્શન પુરૂ 
ડવામાં આવેલ. તેમજ આગળ સમય રહેતાં 
હેલા સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લેવા ભલામણ 
રવામાં આવી હતી. અંતમાં મંત્રી પુરૂષોત્તમ 
રસન રામાણીએ આભાર વિધિ કર્યા બાદ 
ત્રી ભોજન લીધા બાદ છુટા પડ્યા હતા. 


“ટ 


૮ત્ઇ બૂ જુ 


સંયોજક: 
જસવંત સુરાણી સિકંદરાબાદ 


જાપાત-ફિલિપાઈન્સે 
સુનામીનું એલર્ટ ડટાવી લીધું 


ભૂકંપ બાદ તાઈવાન, જાપાન અને 
ફિલિપાઈન્સમાં સુનામીનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં 
આવ્યું હતું. જેમાં જાપાનના હવામાન વિભાગે 
દરિયામાં ૦૩ મીટર એટલે કે લગભગ ૧૦ ફૂટ 
સુધીના મોજા ઉછળવાની શક્યતા જણાવી હતી. 
જો કે, જાપાન અને ફિલિપાઈન્સે હવે સુનામીનું 
એલર્ટ હટાવી લીધું છે.જાપાનમાં થયેલા નુકસાન 
પર નજર... 

ડોક્ટરો દર્દીઓ સુધી પહોંચી શકતા 
નથી, મોટાભાગના રસ્તાઓ તૂટી ગયા, જાપાનમાં 
આવેલા ભૂકંપમાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા 
હોવાના અહેવાલ છે. 

આ લોકોને સારવાર કરાવવામાં 
મુશ્કેલી પડી રહી છે. તેનું કારણ એ. છે કે 
ભૂકંપના કારણે મોટાભાગના રસ્તાઓ તૂટી ગયા 
છે અને અસરગ્રસ્ત સ્થળોએ ડોક્ટરો પહોંચી 
શકતા નથી. 


કેટલો વિનાશ કરી શકે છે ભૂકંપ? 
રિક્ટર સ્કેલ અસર 
| ફિ 0-1.9 માત્ર સિસ્મોગ્રાફથી જાણી શકાશે. 
2-2.9 8૬: હળવા ઝટકા અનુભવાશે 
5-૬ કોઈ ટ્રક નજીકથી પસાર થયા 
8-8.9 કઇ. કેવી અસર 
-4.9 જુ બારીના કાચ તૂટી શકે છે, દીવાલો 
ણ પ પર લટકેલા ફોટા પડી શકે છે. 
5-59 ઝ% ફર્નિચર હલી શકે છે. ઘરોમાં 
ઝર તિરાડો પડી શકે છે. 
અ. કાચાં ઘર પડી શકે છે. ઈમારતોના 
6-6.9 હૂ પાયા ધસી શકે છે.ઉપરના 
«॥ પ માળનેનુકસાન. 
ઈમારતો-મકાન પડી શકે છે. ભારે 
7-79 નુકસાન,જેમ કે ભુજમાં 2001માં 
સજ અનેનેપાળમાં 2015માં થયું હતું. 
ડળ ઈમારતો સહિત મોટા પુલો પડી 
માઈ કિન. શકે છે.સુનામીનો ખતરો. 
સૌથી વધુ વિનાશ,કોઈ મેદાનમાં 
1 9અને ક ઊભેલા હશે તો તેને એની ધરતી 
[તેથી સૂ હલતી દેખાશે,મોટી સુનામી,જેમ 
1 વધુ કક“ કેજાપાનમાં201માં 9ના ભૂકંપ 
ઈ બાદ આવી હતી. 


કર, વંદન ગ્રુપ, - 


ઊંઝ્ઝાના ક 


૩૪1૨૪ બુધવાર 
૩ નમો નારાયણાય 
શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા યોગસ્થઃ કુરુ કર્માણિ 
સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય । 
સિદ્ધ્યસિદ્ધ્યોઃ સમો ભૂત્વા સમત્વમં યોગ 
ઉચવતે॥ 
(અ.૨-૪૮) 

હે ધનંજય ! ફળની આસક્તિને 
છોડીને, સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં સમભાવ 
થઈ, યોગમાં સ્થિર રહી, કર્મો કર. આવો 
સમત્વભાવ જ યોગ કહેવાય છે. 


વલ્લભકૃષ્ણના જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ, 
ન ક. શ 
શુ તમન ખબર છ? 
વર્ષે ૧૦,૫૦૦ હેક્ટર જમ 


૭૦,૦૦૦ ટનથી 
ઉત્પાદન થાય છે. 


51251, - 812 
& 151-01૫1 41 
ઈઇકા1રાઇઝર ૯. ૩ 
25૪૯૫૦૩121] '& જ 
૯4૩૪૬૨ કક 5 ર _ 
૦૪ 1001 ૯2. ૦19% હેં 
પદપ્ઇદઃ 
ની પ 90 (લપ 
જતા: 
ઇર રા 2024 સજનવા લત 1૦ 50૮ 
ઇત્તધ્લઝ પ્રતત પ નાન ૪૦0 1 1જાઇલાાં 
9849320596 9949009200. 
₹૦૮ લા1૪-વધ૦૯૪ ૦૭11 ઘટ નગ્ન 
જ્‌ પ્ર કું. 


કછ૪ઝડ્૯૭ 


581625 યુવાસંઘ 
1470 રીજીયન 
11૦5: પટેલ યુવક મંડળ હૈદરાબાદ. 


ભવિષ્ય તરફ નેવિગેટ કરે છે 


સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ અને કારકિર્દી માર્ગદર્શન 
સેમિનાર દ્વારા 04 એપ્રિલ 2024 શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ભવન, એલબી નગર, 11૪12 


યુવાસંઘનો કેન્દ્રિય વિચાર હંમેશા આપણા સમાજના 
યુવાનોને શિક્ષણ દ્વારા સશક્ત કરવાનો રહ્યો છે. 


કેટલીકવાર કોર્સ પસંદ કરતી વખતે, વિદ્યાર્થીઓ 
પાસે પૂરતું જ્ઞાન હોતું નથી અને તેઓ ખોટી 
કારકિર્દીની પસંદગી કરે છે. આથી આ સેમિનાર 
એક સરળ સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની 
રૃચિઓનું વિશ્લેષણ કરશે અને તેમને યોગ્ય 
અભ્યાસક્રમ પસંદ કરવામાં મદદ કરશે. 


1. વિદ્યાર્થીઓને શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ હોય તેવી કારકિર્દી 
પસંદ કરવામાં મદદ કરવા. 


2. વિદ્યાર્થીઓને ફૂલપ્રૂફ કારકિર્દી બનાવવામાં મદદ 
કરવી. 


નીવ ગી છે નઇ ભારત છે ક્ષય 


ન્સસ્રૂનઅનન-ઝઝ નહીં 


ડોંબિવલી અને કલ્યાણ માં વસતા 
આપણી પાટીદાર સમાજના સર્વે ભાઈઓ તથા 
બહેનો જેમની ઉંમર 18 વર્ષ કે 18 વર્ષથી ઉપર 
છે તેવા દરેક સભ્યોને વિનંતી કે થાણા જિલ્લા માં 
તારીખ 20 મે 2024 ના મતદાન જાહેર થએલ 


વોટિંગ 


આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે 
ફરજિયાત કરવું. 
તેના માટે તારીખ 19/05/2024 ના કચ્છ થી 
મુંબઈ આવવા માટે એસી સ્લીપર કોચ બસની 
વ્યવસ્થા કરેલ છે. પાછા મુંબઈ થી કચ્છ જવા 
20/05/2024 એસી સ્લીપર કોચ બસ ની 
વ્યવસ્થા કરેલ છે. 


ફક્ત આ સેવા ડોંબિવલી કલ્યાણ માં વસતા 
આપણી સમાજના લોકો માટે જ છે. 
વોટર કાર્ડ આઈડી સાથે હોવી જરૂરી છે 
મિતેશ સેઘાણી 9222445665, 
નિતીન લીંબાણી 7977835982, 
આપણી આજુબાજુમાં રહેતા આપણા 
ભાઈઓ અને બહેનોને જાણ કરવા વિનંતી. 


પાટીદાર સમાજ જૉગ 


આગામી આવતી તારીખ 10/5/2024 
શુક્રવારના દિવસે શુભ અખાત્રીજ ના 
નખત્રાણા પાટીદાર ભવન મધ્યે સમુહલગ્ન 
કરવામાં આવનાર છે.. આ સાલ સમુહલગ્ન 
સમિતિ દ્વારા લગ્ન ની નોંધણી થઈ છે અને હજી 
નોંધાવવાનુ ચાલુ છે... 

અત્યારે શ્રી પાટીદાર સમૂહ લગ્ન 
આયોજન સમિતિ, નખત્રાણા દ્વારા બે લગ્ન ની 
નોંધણી થઈ છે હજી નોંધણી કરવાનું આવકાર્ય 
છે એવું લાલજીભાઈ રામાણી દ્વારા જણાવવામાં 


લાલજીભાઈ રામાણી94274 50599 
સમૂહલગ્ન માં લગ્ન કરનાર ને 

વિશેષ સામૂહિક આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે અને 

આદર્શ પરીવાર નું સન્માન પણ મળે છે .. 


કેળડમાંધુમસામેટમાં(॥ 


હાલે પુના નિવાસી જયાબેન 
તુલસીદાસ હંસરાજ ભાવાણી કચ્છમાં રસલીયા 
ની પુત્રવધુ અને જ્યોતિબેન મહેશભાઇ 
ખેતાભાઈ સાંખલા કચ્છમાં નેત્રા હાલમાં પીંપરી 
ચીંચવડ,પુના મહારાષ્ટ્ર ની સુપુત્રી. 

કૃતિકા રાહુલ ભાવાણી પ્પાંદ્રટ્ુઢપટ 
€બાટ્ટ્ટટ 1010110, €તતવંત માં પાતાળ 
1૨૯5૦૫1૯૦5 ]દ્વતટુલાળલા દ કોર્સમાં 80% 
મેળવી પરિવાર સાથે સમાજનું ગૌરવ વધારવા 
બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન... 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી 
કૃતિકા ની ગૌરવવંતી સિદ્ધિને બિરદાવતા તેમના 
માતા-પિતા સાથે સાસુ-સસરાને ખુબ ખુબ 
અભિનંદન સહ શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે અને 
ભવિષ્યના લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ કરે એવી 
શુભકામનાઓ.. 

એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની વિશેષ કારકિર્દીને બિરદાવે છે. 
મો.:-7843022766, 
416478385465(રત્પ) 


ફિઝીયોથેરાપી ડોકટર બન્યા 


નખત્રાણા (કચ્છ) નિવાસી મીનાબેન 
છગનભાઈ ધનાણીની સુપુત્રી ડૉ.વૈશાલી... 
5.84.12.1 ૫70લા'ડ ઈતાંખ્યતાંઇ-મુંબઈ શ્રી 
સ્વામિનારાયણ ફીઝયોથેરાપી કોલેજ (કડોદરા- 
સુરત) માંથી ફિઝીયોથેરાપી ની 118૫41. 106417 
ળાઢ૪-૨૦૨૩ માં 77.50% માર્ક્સ સાથે 6- ગ્રેડ 
થી પાસ કરી અને ૦૬ મહિના માટે સુરતની 
હોસ્પિટલમાં ઇન્ટર્ન્શપ પૂર્ણ કર્યા બાદ માર્ચ- 
૨૦૨૪ માં ફિઝયોથેરાપી ડોકટર ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત 
કરેલ છે. 

ધનાણી પરિવાર સાથે સત્યનારાયણ 
સમાજ માટે નું ગૌરવ બન્યા છે.ટીમ પ્રચાર અને 
પ્રસાર સમિતિ વતી વિશેષ ગૌરવવંતી સિધ્ધિ 
મેળવવા બદલ અભિનંદન સહ ભપવિષ્યના 
લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ કરો અને પરિવાર સાથે સમાજ નું 
ગૌરવ વધારતા રહો એવી શુભેચ્છાઓ... 

એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની વિશેષ કારકિર્દી ને બિરદાવે છે.ડોકટર 
વૈશાલી હવે ભુજ માં પોતાની સેવા આપવાનો. 
નિર્ધાર કરેલ છે. 
€૦૫1.: 9898567755 ,9924594455. 


1? રીજીયન ડેદરાબાદ યુવા મંડળ દ્વારા 
કેરિયર કેમ્પસ સૅમિતાર તું આયોજત 


3. વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વમાં ઉપલબ્ધ તક સમજવામાં 
મદદ કરવા. 


4. વિદ્યાર્થીઓને તેમની સ્વપ્ન કારકિર્દી માટે યોગ્ય 
સમયે તૈયાર કરવામાં મદદ કરવી. 


5. કારકિર્દીની પસંદગી અંગે શંકાઓના 
નિરાકરણમાં વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવી. 


6. તેમના પુત્ર/પુત્રીની કારકિર્દીની પસંદગીને 
સમજવામાં મદદ કરવા માટે માતા-પિતા. સાથે 
સંલગ્ન થવું. 


7. શિસ્તબદ્ધ રીતે તેમની ઈચ્છા મુજબની કારકિર્દી 
બનાવવા માટે જિજ્ઞાસા વિકસાવવા. 


8.સંબંધીઓ અને મિત્રો વચ્ચે અનંત શક્યતાઓને 
શિક્ષિત કરવા અને જાગૃતિ બનાવવા માટે. 


(આ સ્તરમાં,વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનવિલે એકેડેમી દ્વારા 
ડિઝાઇન કરાવેલ ભર કોડ સ્કેન કર્યા પછી ડિજીટલ 
રીતે પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે કહેવામાં આવશે. 
તે વિદ્યાર્થીની મનોવૈજ્ઞાનિક લાક્ષણિકતાઓને સ્પર્શ 
કરશે, જે તેમને કારકિર્દીની પસંદગી કરવામાં મદદ 
કરી શકે છે) 


(આ સ્તરમાં, શ્રી.નરેશ કારકિર્દીની પસંદગી કેવી 
રીતે કરવામાં આવે છે, સમગ્ર વિશ્વમાં કારકિર્દીના 
વલણો વગેરેનું ઊંડું વિશ્લેષણ કરશે.) 


(આ સ્તરમાં, સાયકોમેટ્રિક કસોટીનું મૂલ્યાંકન 
વિદ્યાર્થી મુજબ કરવામાં આવશે અને તેમને 
કારકિર્દીના વિકલ્પો સૂચવવામાં આવશે. માતા- 
પિતાને તેમના પુત્ર/પુત્રીના રસના ક્ષેત્રનું સ્પષ્ટ ચિત્ર 
પણ મળશે) 


1) અભ્યાસ એજ્યુ ટેકના સ્થાપક €120 શ્રી નરેશ 
ડુબ્બુડું, ૫૫11' (વારંગલ) સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા છે અને 
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફથી [0૪ ૦૦0 એવોર્ડ 
પ્રાપ્તકર્તા છે. 


1) શ્રી મોહમ્મદ સમીર એડમિશનના ડીન, સક્રિય 
સંચાલન ક્ષમતા સાથે પ્રતિભાશાળી વક્તા. 
ક્ટ 
રઝ 


ટીમ 1/3 પ્રચાર પ્રસાર 


વિદર્ભ ઝોત સમાજ દક્ષિણ ભારત યાત્રા 


શ્રી વિદર્ભ ઝોન સમાજ 
દ્વારા આયોજિત દક્ષિણ ભારત 
યાત્રા ત્રીજે દિવસે ત્રિવેન્દ્રમ 
પહોંચેલ. તેમાં 85 વડીલો તથા 
માતાઓ યાત્રિકોએ શ્રી 
પદ્મનાભસ્વામી મંદિર તથા 
શિવ મંદિર આજીમાલી નાં 
દર્શન કરી કન્યાકુમારી માટે 
પ્રસ્‍થાન કરેલ છે. 

યાત્રામાં ગોંદિયા સમાજના 
પ્રમુખશ્રી ભવાનભાઈ વાસાણી 


અને ગોંદીયા મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી ઊર્મિલાબેન વાસાણી પણ જોડાયેલ છે. 
સુંદર આયોજન માટે સંચાલન મંડળ ને ધન્યવાદ આપેલ. યાત્રામાં સૌનો સુખદ સહયોગ 


મળી રહ્યો છે. 


વિદર્ભ ઝોન સમાજ મહામંત્રી ઃ રસિકલાલ ચોપરા નાગપુર 


સાતારા સમાજ ધ્વારા ગૌશાળામાં 
ચારા સેવાનું આયોજન (01000) 


મણ 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન કૃષ્ણા વિભા સાતારા મયા ઉત્તર વિભાગ સમાજમાં 


પ્રમુખશ્રીઃ- રસિકભાઈ હળપાણી 
મંત્રીઃ-પ્રવીણભાઈ ચોપડા ત 


તા. 31/03/2024 ના લોણંદ મુકામે આપણા યુવક ભાઈઓએ ગૌશાળામાં 04 ટન લીલો ચારો 
આપેલ. આ ગૌશાળામાં આશરે 85 જેટલી ગાયો છે. હાલમાં આ બધી ગાયોને કત્તલ ખાના થી. 
છોડાવીને લાવામાં આવેલ છે. ગૌસેવા ચારા અર્પણ કાર્યમાં સમાજના સહુ યુવાઓના સાથ- 


બાપ દાદાએ આપેલી વિરાસતો તું જતત કરીએ... 


ખેડુત ખાતેદાર ભાઈઓ તમ્રતા ।મિરી વિતંતી.. 


આપણાં વડીલો આપણાં ખેતર 
ડીની જમીનો પેટે પાટા બાંધીને આપણને 
1॥રસામાં આપી છે એ કીમત કરવા માટે નહીં 
ઢી વાર ખેડીને કુટુંબ ભરણ પોષણ માટે આપી 
એટલે જમીનો જીવન સાથે વણાવેલી છે એને 
ડી ઘણી અડચણ કે લોભ લાલચમાં બની શકે 
ત્યાં સુધી વેચાણ કે માલિકી હડ્ક ખોતા નહીં 
પ પોરો હાથ થી ગયેલી જમીન પાછી નહીં 
આવે.. 


૯:૬૯ ૪ 


રહી પવનચક્કી માટે જમીન ની વાત 
આપણા ગામનો ગૌચર સીમાડો સાવજ 
નો છે એને સાચવવાની તાતી જરૂર છે જો 
ક ખેડૂત એક પણ પવનચક્કી આવવા દેશે તો 


૬.૫ ટ 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 3/4/2024 


સ્વઃ શીવજીભાઈ ભાણજીભાઈ હળપાણી 
ઉંમર વર્ષ -69, કરછમાં ગામ મથલ 
(હરસોલકપા) હાલે પાયકૅરાપેટા (તુની) 


પ્રેમ..પ્રેમની પરિભાષા વ્યક્તિ વ્યક્તિ એ અલગ 
અલગ હોય એ સ્વાભાવિક છે. ક્યારેક આપણાં 
મનોરથ તો ક્યારેક પરિસ્થિતિ ની પરાકાષ્ઠા થી 
પ્રેમનાં ભાવ અભિવ્યક્ત થતા હોય છે. સર્વે 
દુઃખોની દવા એ પ્રેમ જ નથી કે નથી પ્રેમ કોઈ 
જાદૂ કે ચમત્કાર. તો પ્રેમ માત્ર લાગણીએ નથી, 
પ્રેમ એ વિવેકબુદ્ધિ પણ છે. પ્રેમ નિણર્ય છે, પ્રેમ 
એ. એક્શન છે. પ્રેમ ટકશે કે તૂટશે તે તમારા 
વ્યવહાર, તમારા સ્વભાવ પર નિર્ભર કરે છે, 
અને સંબંધમાં કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તે 
હંમેશાં તમારો નિર્ણય હોય છે, તમારી ચોઈસ 
હોય છે. સંબંધમાં તમે જ્યારે સંવાદ, ઈન્ટીમસી, 
વિશ્વાસ અને સલામતીની ભાવના મજબૂત 
કરવા માટે પ્રયાસ કરો છો ત્યારે તેમાં લાગણીની 
સાથે વિવેકબુદ્ધિની ભૂમિકા હોય છે. 

આજકાલ પ્રેમની પરિભાષા જ જાણે 
કંઇક અલગ છે. જે લોકો પ્રેમને તેમની 
સમસ્યાઓનું સમાધાન ગણે છે તેમને વાસ્તવમાં 
નાસીપાસ થવાનો વારો પણ આવતો હોય છે 
કારણ કે પ્રેમની ઉપયોગીતા વ્યક્તિ કેટલી 
સમજદારીથી સામનો કરે છે તેના પર નિર્ભર 


/ આવી જશે તો અમારો લીધેલ વાંધો પણ ઢીલો 


ગૌચર માંથી થાંભલા પસાર થતા કોઈ 
અટકાવી શકસે નહીં જ્યારે અત્યારે કુરબઈ 
અને આપણા સીમાડા વચ્ચે ધારમા અનેક 
પવનચક્કી ઓના પોઈન્ટ પાસ કરેલાં તૈયાર 
જ છે એક પવનચક્કી આવી તો બીજી લાઈન 
લાગી જશે. 

અત્યારે 110 ની અમારી હિન્દુ વાદી 
॥ તોગડિયા સાહેબ દ્વારા આપણી સીમ ઉપર 
1 વાંધો લીધેલ પડ્યો છે એટલે કોઈ હિંમત નથી 
કરતા પણ એકાદ આવી લાલચ આપીને 


પડી જશે એટલે જીયાપર અને મંગવાણા 
| આજુબાજુ નાં ભાઈઓને સમજાવજો કે 
અત્યારે ભલે પૈસા મીંઠા લાગે પણ ભવિષ્યમ। 
આપણી ગાયોને અને ગામને ખુબજ ભોગવવાનું 
થશે માટે ખેડુત ભાઈઓને ખાસ દિલથી વિનંતી 
કે અમારી લડતમાં સાથ આપજો નહીં તો એક 
બાજુ ફોરેસ્ટ વાળા વિતાવશે અને બીજા બાજુ 
પવનચક્કીઓ વાળા સરકાર કંપનીઓ સાથે છે 
અત્યારે ખેડૂતો. સાથે કોઈ નથી એટલે મારી વારે 
વારે વિનંતી છે કે બાપ દાદાએ આપેલ જમીનો. 
સાચવીને રાખજો આવતી પેઢીને કામ લાગશે... 


જય જવાન જય કિસાન રાષ્ટ્રીય કિસાન પરિષદ 
કચ્છ જિલ્લા અધ્યક્ષ -નવીનભાઈ ચોપડા 


ન્ડ 
તા ૦૨/૦૪/૨૦૨૪ 
સ્વ.ભાણજીભાઈ મેઘજીભાઇ ભાવાણી 
ઉંમર વર્ષ -૮૩, કચ્છ ગામ - મથલ 
હાલમાં- મોતીપુરા, હિંમતનગર 


થન 


પ્રેમ બુદ્ધિથી ના થાય તેવું કહેવાવાળા 
કવિઓ ક્યારેક નિષ્ફળ પ્રેમી સાબિત થાય છે. 
વાસ્તવમાં, પ્રેમ એક સારી વ્યક્તિને વધુ સારી 
બનાવે છે અને એક ખરાબ વ્યક્તિને વધુ ખરાબ 
પણ બનાવી શકે છે. 

સાચા અર્થમાં ઉત્કંઠા, સ્નેહ, લાગણી, 
આનંદ, સાથ, સહકાર, સમર્પણ, સજનતા, 
સદભાવના, મળવાની તીવ્રતા, પ્રેમ અને વિશ્વાસ 
ની સરવાણી જેનાં માં અવિરત વહેતી હોય તેવા 
વ્યક્તિઓ સાથે નાં પ્રેમ હંમેશા એકમેક માટે 
અવિચળ, અડગ રહેતા હોય છે. 

પ્રેમ સારોપણ નથી હોતો અને ખરાબ 
પણ નથી હોતો. તેને સારો-ખરાબ વ્યક્તિ બનાવે 
છે.પ્રેમ ચાકૂ જેવો છે, તમે ધારો તો શાક સમારી 
શકાય અને ધારો. તો ખૂન પણ કરી શકાય. તે 
કોના હાથમાં છે તેના પર નિર્ભર છે. પ્રેમ માટેની. 
પ્રમાણિકતા જ તમને પુલકિત કરે છે. 


-કિશન નાકરાણી (ભાલેજ, આણંદ) 


સહકારથી કાર્ય પાર પડેલ અને સમાજના વડીલોએ કાર્યની સરાહના કરેલ.. 


પ્રચાર-પ્રસાર કન્વીનર-રાજેશ નાકરાણી 


11112110 


€૮૦૦૬- 


૧. 


ઇ1”10 1000* ૦૨ 


॥10101.81॥1.00.1॥ 


1.001દ૬॥1પિઉ 1"01દ €ણ1૬ 12 -* 
1₹1.10001' 1101₹121'૧ ઝે 


11દિ 1151. 


142%1221,01દ 11119 
0/0101.0 0/0111 ઇક 


*1&૮ 4001» 


રેલવે મુસાફરીમાં પડેલી એપ્રિલથી નિયમ બદલાયા, 


જનરલ ટિકિટ ખરીદતારાને મળશે સુવિધા 


નવું નાણાકીય વર્ષ 1 એપ્રિલ, 2024 થી 
શરુ થઈ ગયું છે અને તેમા કેટલાક નિયમોમાં 
ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ જ રીતે આ વર્ષે. 
1 એપ્રિલથી રેલવે પણ જનરલ ટિકિટને લઈને એક 
એવો નિયમ લાવી રહી છે, જે દેશમાં જનરલ ટિકિટ 
પર મુસાફરી કરતા કરોડો લોકોને રાહત મળશે. 1 
એપ્રિલથી રેલવે જનરલ ટિકિટના પૈસા ચુકવણી માટે 
ડિજિટલ 0ર કોડને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી 
છે, જેના દ્વારા તમે "૩ દ્વારા તમારી જનરલ ટ્રેનની 
ટિકિટપણ ખરીદી શકશો. 

દેશના ઘણા રેલવે સ્ટેશનો પર આ સેવા 
શરૂ થઈ ચૂકી છે.રેલવે સ્ટેશનો પર લાંબી 
લાઈનોમાંથી મુસાફરોને રાહત આપવા અને 
ડિજિટલ ઈન્ડિયા તરફ વધુ એક પગલું ભરતા 


રેલવેએ નિર્ણય લીધો છે, કે હવે રેલવે સ્ટેશનો 
પરના અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ કાઉન્ટરો પર પણ 
ઓનલાઈન ટિકિટની સુવિધા મળી રહેશે. આ 
સેવા 1 એપ્રિલ, 2024થી નાગરિકો માટે શરૂ 
કરવામાં આવી છે. 

રેલવેની આ નવી સર્વિસથી લોકો રેલવે 
સ્ટેશન પર હાજર સામાન્ય ટિકિટ કાઉન્ટર 
પર 0ર કોડ દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકશે. જેમાં 
70%, ૬૦૦૪૬ાટ "વ અને. 01૫0૯ 7) 
જેવા મુખ્ય 01 મોડ દ્વારા ચુકવણી કરી 
શકાશે. જેના કારણે ટિકિટ કાઉન્ટરો પર લાંબી 
લાઈનોમાંથી રાહત મળશે. 

આ ઉપરાંત હવે છૂટા પૈસાની પણ 
તકલીફ નહીં પડે. રેલવે દ્રારા ડિજિટલ પેમેન્ટને 
પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી ટિકિટ કાઉન્ટર ૫ર 
જનરલ ટિકિટ ખરીદવા જતા લોકોને ઘણી રાહત 
મળશે. આ સાથે ટિકિટ કાઉન્ટર પર હાજર કર્મચારી 
દ્વારા રોકડમાં વધતા તે પાછા આપવામાં ટાઈમ 
બગડતો હતો તે સમય બચશે. આ ઉપરાંત રોકડ 
ચૂકવણીમાં થતી અનિયમિતતાઓ પણ ઓછી થશે. 

લોકોને ડિજિટલ પેમેન્ટ દ્રારા ઓછા 
સમયમાં ટિકિટ મળશે, જે સંપૂર્ણ પારદર્શક પેમેન્ટ 
સિસ્ટમનેપ્રોત્સાહન આપશે 


11.16. 


ઝર રરીર ર: 


ઇર ૩440812558 095% ૦૮ ૦૪ ##૦ઇડ: 


#4£: કઝ ૦-1-1૮૬2 
ડા1 પતા ત]/તા1 11110010 5૫1૪૦ [0. 186/187, ગબ 140. 7,8,9, €॥0પવપલ 


ઉદ્વા1વ॥|ત॥લ્ઞા1 - 370201, 11૦11, ઉપલા - 


116. 


11ત૯ડાંપછ॥નતાં વિઘતંતા॥ - 110. 4-91 99791 57883 


છણાર.પ૯ત ૦1૬11૮૬૪ 


1. 0ઞપ1/1૫/&0 - ।(ણપ્ર/17#૯ 
1વંડ11૦છ૧ાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. 81૪0૬1/૩0/4૩ - 1૬1-1140 
811ત૫/€51ાવાં - 110. 4-91 78934 59459 


3. €પ્તદપ્રપ/ા। - 1701/11-૫/5800 
પ1પ્ટાલઝ॥તાં - 110. 4- 91 98843 12266 
પલાતાલંઝ॥તાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. ૫1.4/4૪૫#&0& - શ&॥હહણખણ& છ /0૬૩ડ4 
3િત|૦5॥ણાતાં - 110. #91 78428 05202 


સ ત નમ 


ટર#પ્રઇાર ૬111810 21015૬ 


1લં૬1૩૦1-૩10તાં રિઘાતંતા31: 9979352929 


ક. (1&00&0 - 00& : લત્ઘણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


“1. :રા11ડ 


11.1૮. 11170012 2૪1:- 11. 
110 1ણદરર 11000ર૧1-૬ર / પગ ૦રછઇદાર ડાઇગઝગા_।૬દ।રડ 


#4₹.,%પ ૦૪1૮૬: 
ધતપ%/૯% 54૦. 186/187 £ગ૦૬ ₹4૦. ૦ 
ર કડક, 370 2014, ।વાધ્ત, વપાંલત્લ - 113વાંઢ- 


૬ £4૦. ૩, 


£:2૯39૦1 દાર પ૦ 1117/ણદર 1।10119૦ર1 ર 


5૦૦૬૦૮ - ૩, કા ૯0પ્ય 
1૯1 
ઇાઝ્ગત્ઝદાઝાણાં રિઘાતંઝાતા - 01૦. 


#1₹£:%3૩ ૦:₹:₹1૮૬ 
45, ૦૦ગકાંતયાળત €1૧૦૮1૯ ૦પાતતધંધુઞઘ, 
16141111 લાં, 1૯1૮13, ૦૫ દ - 370 140. 
તલુવાંડા0ંંમ્યાં રપતા - 11૦0. * 91 99254 9864૪ 
ણાત્કાંછાપ્ટાં રિધવસા૩4 - 1/0૦. * 91 99784 49205 


ક્ત, ૦1-₹1૯૬: 
૯૩૮૦૫તતત ₹1૦૦૮, "૦ 5૦. 26, 
ઝલ /પઝગત00૦૮૩, ૯૩તાળતાપરંતાપતા, 
0610, ૯૩૫ાઝ૬ - 370 2041 
૨91 9૦791 57884 


